^anu'tmngin. 

Manaðarrit til stuð'nings hirlcju og kristindómi fslendinga. 
gpfið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

_RITSTJÓRI JÓN BJAJiNASON. 

|S. árg. WINNIPEG, JANÚAR 1901. Nr. n. 

Aldamótateikn. 

Ný öld er byrjuö. Nítjánda öldin er dáin. Og á sama 
augnabliki sem hún skildi viö fœddist dóttir hennar — tuttug- 
asta öldin. þessi nýbyrjaöa öld er að sjálfsögöu enn þá eins 
°g ungbarn, sem hvílir í vöggu sinni, ungbarn, sem stór- 
miklar fagnaöarríkar vonir eru viö festar. Og samfara þeim 
vonum eru bœnir út gangandi frá óteljandi trúuðum sálum í 
öllum áttum heims, víðsvegar í hinum jarönesku manna- 
byggðum, til guðs almáttugs, hins kærleiksríka fööur aldanna, 
um það, að honum megi þóknast, aö láta hina frelsandi náð 
sína í ríkum mæli streyma yfir þetta unga barn sitt, öldina 
nýfæddu, líf þess yfir höfuö, en um fram allt yfir höfuð j?ess 
og hjarta.—Hvað eigum vér að hugsa um hina nýju öld ? 
Hvers megum vér vona henni viðvíkjanda? Skyldi hún í þvf, 
er mestu mali skiftir fyrir mannkyniö, verða sannarleg fram- 
faraöld ? Skyldi þaö, sem eitt er nauðsynlegt, sáluhjálpar- 
mál kristindómsins, á næstu hundrað árum fá vaxanda vald 
yfir hjörtum almennings? Skyldi sigrvinningar kristinnar 
trúar halda áfram ? Skyldi ríki Jesú Krists fœrast út í heim- 
mum, svo mikið fœrast út, að hitt stórveldið, sem því er 
gagnstœtt, fari að sama skapi minnkanda ? Eða skyldi van- 
trúin og heiðindómrinn fá f sig enn þá meira v r öxt, svo mik- 






inn, aö enn minni verði líkurnar fyrir því, að kristindómrinn 
fái þar viðnám veitt? 

þegar fyrirrennari frelsarans, Jóhannes skírari, var ung- 
barn, við það hátíðlega tœkifœri, er honum var gefið nafn, þá 
var spurt : „Hvaðmun sveinn þessi verða?“ Allir óskuðu 
hins bezta þá. Allir vonuðu góðs af þeirri barnsfœðing, því 
guð var þar sjálfr með á meir en vanalegan hátt. Og nafnið, 
sem barninu nýfœdda var gefið að guðlegri tilhlutan, gat ver- 
ið mönnum bending um það, að þetta barn væri fyrirfram 
ákvarðað til einhvers mikils. Jtví nafnið Jóhannes merkir 
gjöf guðs. Allt fyrir það voru menn þó yfir höfuð í óvissu 
barni þessu viðvíkjandi og báru efasamir fram spurninguna 
um það, hvað sveinninn myndi verða. En Sakarías, faðir 
barnsins, svaraði spurningunni, innblásinn af anda guðs, með 
þessum orðum, stýluðum til ungbarnsins : ,,Og þú, sveinn, 
munt kallast spámaðr hins hæsta, því þú munt verða fyrir- 
rennari drottins til að gjöra hans vegu greiða“ o. s. frv. (Lúk. 
I, 76). — Og þegar að því er spurt, hvað ungbarnið sérstaka, 
sem allir eru nú um að hugsa, hin nýbyrjaða öld, sigi að 
verða, þá má alveg víst heyra hinn gamla spádóm Sakaríasar 
í aðalefninu endrtekinn sem svar upp á þá spurning. Gamla 
öldin, móðir þessarar nýju, nítjánda öldin, sem dó um leið og 
dóttir hennar, tuttugasta öldin, fœddist, ber spádóminn endr- 
tekinn fram. Hin liðna, látna öld talar enn. Hún talar frá 
gröf sinni. Og eitt hið allra helzta, sem þaðan heyrist, eru 
orð guðlegrar fullvissu um það, að barnið hennar nýfœdda, 
öldin þessi nýbyrjaða, muni í alveg fram úr skaranda skilningi 
ryðja frelsaranum braut inn í mannheiminn jarðneska, til 
fleiri og fleiri einstaklinga og þjóðflokka um öll lönd. 

Hugsum um öldina liðnu. Rifjurn upp fyrir oss fáein 
atriði í sögu hennar. Berum saman útlitið í heiminum eins 
og það var við upphaf hennar við útlitið eins og það er nú við 
þessi síðustu, nýafstöðnu aldamót. það þykir að ýmsu leyti 
skuggalegt nú. En margfalt skuggalegra var það um næstu 
aldamót á undan. Stjórnarbyltingin hræðilega á Frakklandi 
hafði þá fyrir skömmu brotizt út. Og eitt hið voðalegasta í 
þeim skelfingum var það, að öll guðstrú var þá með allsherjar 



179 


lagaboði afnumin af einni stórþjóð, hinni frakknesku, sem á 
þeirri tíð skipaði öndvegi meðal hinna menntuðu þjóða heims- 
ins. Og þó að það vantrúarœði stœði ekki lengi, þá var þó 
trúarástandið svo bágborið á eftir, hjá öllum þorra fólks, allra 
helzt hinna heldri manna, höfðingjanna, að virðast mátti, að 
kristindómrinn hefði verið særðr til ólífis. Til þess að minna 
á stjórnmála-ástandið í heiminum í byrjan nítjándu aldarinnar 
þarf að eins að nefna eitt nafn — Napóleon Bónaparte. þótt 
hann væri nálega tilbeðinn eins og guð af löndum sínum, þá 
var hann þó í raun og veru hinn mikli biksvarti skuggi á 
himni sögunnar, er grúfði yfir menntaþjóðum heimsins og 
fyllti sálir óteljandi manna í öllum áttum angist örvæntingar- 
innar — ár eftir ár og áratug eftir áratug meðan hin blóðuga 
sigrfrægð hans entist. Á þessum hræðilegu heimstáknum bar 
svo mikið þá, að nálega einskis annars gætti. Engu að síðr 
var þó einmitt um sama leyti að renna upp blessuð öld, bezta 
öldin, sem mannkynssagan veit af að segja síðan á postula- 
tíðinni. Og þegar vér komumst svo að orði um þessa síðustu 
öld, þá erum vér ekki að eins um það að hugsa, hve stórkost- 
lega heiminum hefir farið fram í veraldlegu tilliti, í atvinnu- 
málum, alþýðumenntan, vísindum, íþróttum, o, s. frv., þótt 
það óneitanlega sé svo mi'kið, að undrum sætir, meira en á 
nokkurri annarri öld áðr, meira en á þeim öllum saman lögð- 
um. Og vér erum ekki fyrst og fremst um það að hugsa, 
heldr um annað enn þá meira, enn þá gleðilegra. Vér erum 
aðallega að hugsa um vöxt og viðgang kristninnar, hina óð- 
fiuga útbreiðslu guðs ríkis, á nítjándu öldinni. Öldin þessi 
seinasta var um fram allt kristniboðsöld. það er fegrsta ein- 
kennið á henni. Engin önnur öld, sem liðið hefir yfir heim - 
inn frá því á dögum fyrstu kynslóðarinnar kristnu, hefir neitt 
þvílíkt sér til ágætis. Kristniboð meðal heiðingja frá hálfu 
prótestantisku kirkjuflokkanna á undan öldinni síðastliðnu er 
svo lítið, að þess gætir nálega ekki. En eftir að nítjánda öldin 
er í garð gengin fœðist nýtt og nýtt kristniboðsfélag víðs- 
vegar um lönd kirkjunnar nálega með hverju líðanda ári. Og 
í aldarlok eru erindsrekar þessara félaga starfandi í hinum 


i8o 


ýmsu heiöingjalöndum á fjórum þúsundum aöal-missíónar- 
stööva; en aukastöðvar þar til .heyrandi taldar til fjörutíu 
þúsunda. Segja má meö sönnu, aö árangrinn sýnilegi af þess- 
ari starfsemi kristinnar kirkju sé minni, jafnvel miklu minni 
all-víða, en óskanda væri. En yfir höfuð að tala er hann J?ó 
gleöilega mikill. Meðal annars heilir þjóðflokkar komnir inn 
í mannkynssöguna, og orðnir þar starfandi, sem áðr voru eins 
og dauðir og grafnir í yztu myrkrum hins óskaplegasta villu- 
dóms. Og fyrir þann árangr, sem kristniboð aldarinnar hefir 
haft, vonin allt af siVaxandi hjá öllum, sem að þeim málum 
hafa staðið, um meiri og meiri eftirtekju í ókominni tíð. 

Samhliða kristniboðinu meðal heiðingja er að minnast 
biblíufélaganna, sem stofnuð hafa verið á liönu öldinni í öllum 
prótestanta-löndunum. Er þar öllum fremr að geta hins 
brezka og erlenda biblíufélags,'sem svo er kallað. þaö var 
stofnað árið 1804 og hefir síðan stöðugt verið aö breiða heil - 
aga ritning út á hinum ýmsu tungumálutn þjóðanna, mennt- 
uðu þjóðanna og villiþjóðanna, þangað til að útgáfurnar eru 
nú við þessi aldamót orðnar nálega óteljandi. Hin afar 
mikla útbreiðsla biblíunnar bæði frá hálfu þessa félags og 
hinna mörgu annarra, er fetað hafa í þess fótspor, hefir að 
sjálfsögðu orðið starfi kristniboðanna til ómetanlegs stuðnings. 
Af þessum öðrum biblíufélögum, sem segja má að fœðzt hafi 
út af hinu brezka og erlenda, skal hér að eins nefnt amerík- 
anska biblíufélagið, sem komst á fót árið 1816. I sambandi 
við þessi tvö helztu biblíufélög hins kristna heims, hið brezka 
og hið ameríkanska, standa ein 16 þúsund minni félög, sem í 
aðalefninu vinna að hinu sama, útbreiðslu heilagrar ritningar. 
Hin tvö stórfélög, er þegar voru nefnd, hafa til samans síðan 
þau urðu til gefið út ekki minna en 250 milíónir bindaaf biblí- 
unní. Brezka biblíufélagið hefir gefið biblíuna eða stóra parta 
af henni út á meir en 300 tungumálum, og hið ameríkanska 
á 80 tungumálum. 

þá er og ,,innri missíónin 11 svo kallaða eitt stórvægilegt 
atriði kristindóms-starfseminnar í nútíðinni. Hún miðar að 
því að reisa þá aftr við, sem heima fyrir, innan hinna kristnu 


mannfélaga hafa falliö frá trúnni á Jesúm Krist, lent í sið- 
spilling og guöleysi, — boöa þeim orö sáluhjálparinnar og 
með því kveikja nýtt líf í sálum þeirra og koma þeim aftr inn 
í hóp Jesú lasrisveina. Líka sú tegund kristniboðsins er aðal- 
lega upp runnin á síöustu öldinni og nú orðin ákaflega viðtœk 
og þýðingarmikil í flestöllum prótestanta-löndunum. það sér- 
staka kristniboð sneri sér fyrst nálega eingöngu að fólki á 
lægsta stigi mannfélagsins. En eftir J>ví, sem tímar liðu fram, 
fœrði það sig út upp á við, þangað til það undir aldarlokin 
síðustu er líka að stórum mun farið að ná til lærðu mannanna 
og menntalýðsins á hinum œðri skólum landanna. því vitan- 
lega er stúdenta-félagskaprinn kristilegi, sem svo mikið ber nú 
áí brezka ríkinu, í Bandaríkjunum, íþýzkalandi, á Norðrlönd- 
um og víðar, ekki annað en ein grein af innri missíón aldar- 
innar síðastliðnu. En sú grein er stórkostlega dýrmæt. því 
auðsætt er, að eftir að kristindómsandinn er farinn verulega 
að ráða yfir menntuðu mönnunum í hinum ýmsu stéttum, þá 
muni margfalt hœgra en áðr fyrir kirkjuna að varðveita og 
styrkja alþýðu í kristinni trú. I byrjan nítjándu aldarinnar 
heyrði það til tízkunni meðal heldra fólksins hér í Norðr- 
Ameríku að vera trúlaus eða því sem næst. En nálægt 1820 
fór þetta að breytast. Kristin trú hófst þá til meiri virðingar 
í áliti menntalýðsins hér, og sú virðing hefir í rauninni stöð- 
ugt farið vaxandi í þeirri átt. I Danmörk og þeim öðrum 
löndum, sem ísland hefir helzt staðið f sambandi við í mennt- 
unarlegu tiliti, gekk þetta miklu seinna. Vantrúar-aldan, sem 
streymdi yfir þjóðlíf vort frá Kaupmannahöfn kynslóð eftir 
kynslóð á síðustu öld, er alkunnug. En áðr en öldin endaði 
er líka þar á hinum hærri stöðum kristindómrinn viðrkenndr 
og virtr, og áhrif þeirra skoðanaskifta þegar farin að ná til 
íslands, sem meðal annars kemr fram í því, að nú má þó 
benda þar á menntaða menn í veraldlegum embættum, jafn- 
vel hinum œðri, þótt ekki sé margir, sem ekki álíta það fyrir 
neðan sig að hlynna að kirkjunni og taka málstað kristin- 
dómsins opinberlega bæði í rœðu og riti. 

Ekki má heldr gleyma sunnudagsskóla-starfseminni, sent 



nú er haldið uppi víðsvegar í löndum prótestanta, lang-helzt 
þó hjá Breturn og Ameríkumönnum. Líka þar er einn ljóm- 
andi ávöxtr, sem aðallega hefir sprottið fram á trúarlífsakri 
kristinnar kirkju á nítjándu öldinni. Svo hefir aftr sunnu- 
dagsskólinn getið af sér hinn ýmiskonar ungmenna-félagskap 
innan kristinna safnaða, þar á meðal bandalögin lútersku, sem 
líka eru í síðustu tíðinni, en þótt í miklum veikleika sé, búin 
að ná sér niðri í kirkjulífi Vestr-Islendinga. Vér getum nú 
naumast hugsað oss kristirm söfnuð sunnudagsskólalausan. 
Svo sterkt hald er sú stofnan kristindómslífinu til eflingar búin 
að ná á almennings-meðvitundinni á þessari tíð. En þá ber 
þess að minnast, að vafalaust miklu meiri hluti j?eirra, er 
kenna í þeim skólum, er kvenfólk. Og að mörgu öðru leyti 
eru konur, yngri og eldri, orðnar með í hinni kristilegu starf- 
semi, og sumsstaðar greinilega á undan karlmönnunum. 
Ekki að eins kvenfélög í flestum söfnuðum, þar allsstaðar sem 
kirkjan, eins og hér, er sjálfstjórnandi, óháð ríkinu, heldr 
líka margr stór-víðtœkr kvenfélagskapr víða, sem stefnir í 
]?á átt að útbreiða guðs ríki. það spáir meir en litlu góðu, 
að kvenþjóðin kristna er farin að eiga svo mikinn beinan þátt 
1 sögu guðs ríkis víðsvegar um lönd. 

Líknarstarfsemi aldarinnar liðnu hefir farið sívaxandi. 
Hún er nú orðin svo víðtœk, að undrum sætir, þegar borið er 
saman við ástandið í menntalöndum heimsins fyrir hundrað 
árum. Vitanlega er það ekki kirkjan, sem heldr allri þeirri 
starfsemi uppi, mjög fjarri því, en hitt er víst, að hún er að 
lang-mestu leyti af kristilegri rót runnin, annaðhvort beinlínis 
eða óbeinlínis ávöxtr fagnaðarboðskaparins um Jesúm Krist. 

Kærleiksbandiö milli trúaðra manna í hinum ýmsu kristnu 
kirkjuflokkum hefir þrátt fyrir allt, sem á milli ber, aldrei áðr 
í sögunni verið eins sterkt og nú við þessi síðustu aldamót. 
Sérkenni flokkanna hafa ekki verið þurrkuð út. Trúarjátn- 
ingarnar gömlu haldast óbreyttar og eru hafðar í heiðri. En 
af því að meiri áherzla hefir verið lögð á sannkristið líf en 
jafnaðarlega á hinum fyrri öldum, hefir í augum kristins fólks 
ineir gætt þess, er allir lærisveinar Jesú hafa sameiginlegt 



hver meö öörum í játning trúarinnar, en afbrigöanna á trúar- 
játningum þeirra. 

þegar liðna öldin dó, skildi hún dóttur sinni, hinni ný- 
fœddu öld, allt þetta, sem nú hefir veriö talið, og margt fleira 
dýrmætt, eftir í arf. Ungbarnið, nýja öldin, á nú öll þessi 
miklu gœöi í eigu sinni. þaö spáir meir en litlu góðu um það, 
hvað úr barninu muni verða, eða hvernig nýja öldin muni 
ieiðast út. 

Aldamóta-teiknin eru, að því er kristindóminn snertir, 
stórkostlega fagnaöarrík. 

Oss öllum er óhætt að ganga inn í tuttugustu öldina von- 
glöðum og sigri hrósandi í Jesú nafni. 


Tvennskonar dísir. 

Eftir séra Valdemar Briem. 

Aö Hofi’ í fyrndinni Hallr bjó 
með horskum sonum f spekt og ró ; 
en elztr þiörandi þeirra var, 
af þeim og öðrum hann sveinum bar. 

Hann hraustr var, en viö barn hvert blíðr, 
hann bráðger var, en í háttum þýðr, 
aö yfirlitum svo hýr og hreinn 
og hverjum fríðari yngissveinn. 

Eitt haustboð mikiö að Hofi var 
og Hallr gestavon átti þar. 

Að vetrnóttum var veizlan gerð, 
en veðr hamlaöi margra ferð. 
þá gekk á stormum og grimmum hríðum, 
er gesti hindra svo oft og tíöum ; 
og ýmsum reynist það oft um megn 
þeim ofsaveörum að berjast gegn. 

Eitt veizlukvöldið, er kyrrð var á, 
því komið fátt var af gestum þá, 
kvaö gamall þulr : ,,Ei nokkur nú 
í nótt út gangi; mín spá er sú, 
að af því muni þeir meingerð hijóta, 



er móti boBi því reyna’ að brjóta. “ 

því játtu flestir og fóru skjótt 

aö fá sér hvíld, þegar dimmdi’ af nótt. 

Og fast menn sofnuðu utan einn, 
hinn ungi þiörandi, prúör sveinn ; 
hann næstr dyrurn í dyngju lá, 
og dúr ei kom honum neinn á brá. 

Hann heyrði náttkalda niðinn hvína, 
er nóttin þuldi þar harma sína ; 
og tunglið gægðist um gluggann inn 
með glotti feigðar á refilinn. 

þá heyrðist barið þar högg á dyr 
og hurðir knúnar sem aldrei fyr, 
og aftr heyrðust þar úti högg 
og enn í þriðja sinn, skýr og glögg. 

Hann gleymdi banninu, grand eigi’ uggði, 
hann gesti föður síns komna hugði, 
og þegar spratt hann á fœtr fljótt, 
að fagna gestum urn miðja nótt. 

Hann gekk út skjótt, og sinn skjóma bar, 
og skyggndist um, hvað hann sæi þar ; 
en úti sá hann þar engan mann, 
og allt var bjart þó í kringum hann ; 
því þá var haustveðr hreint með frosti, 
og honum þótti sem nóttin brosti, 
en eitthvað kynlega’ og kalt mjög þó, 
og köldum hrolli’ um hann allan sló. 

Sjá, máninn hátt þar á himni stóð 
og horfði dapr á auöa slóð, 
var stundum rauðr sem storkið blóð, 
en stundum fölr hann skýin óð. 

Og það var ömurlegt allt að líta 
þar yfir jörðina bera’ og hvíta. 
þá hugði’ hann aftr að hverfa inn 
og hvíld að taka sér fyrst um sinn. 

En þá í norðrinu heyrði’ hann hvin, 
þar hófa þóttist hann kenna dyn. 

Hann leit til norðrs og níu sá 
þar nornir biksvörtum fákum á. 



þær sýndust allar á svörtum klæöum, 
og sveröum brugöu þær voöa-skœöum. 
þær sóttu honum f svipan aö, 
og sár hann skjótt fékk af bitrum naö. 

þá hvfna suörinu heyröi’ hann í, 
þar hófa þóttist hann kenna gný. 

Hann níu dísir úr suðri sá 
þar svífa fannhvítum jóum á, 
og búnar skínandi björtum gerðum 
þær brugðu leiftrandi geisla-sveröum. 
þær veittu sveininum sárum lið 
og svörtu dísirnar börðust viö. 

Svo lengi háðu þær hildi þá, 
en hvítu dísunum vannst ei á; 
því eigi komin var enn sú tíö, 
að ynni ljósiö við myrkrið stríö; 
og enn pá mátti sín myrkriö svarta 
j?ó meir en skínanda ljósið bjarta. 

Og bjarti sveinninn fékk banasár 
og bleikr hneig hann að jörðu nár. 

Oft falla hlýtr hiÖ fagra’ að grund 
um fríöa œskunnar morgunstund. 

Oft sannleikrinn má lúta lágt, 
er lygin reisir upp kambinn hátt. 

Hiö góða víst mun þó sigra’ um síðir, 
og seinna koma þær betri tíðir. 

Og oft, er myrkrið sér hreykir hæst, 
er hjálpin vísust og ljósið næst. 

Og þannig var og í þetta sinn, 
ei það var lokaðr himininn ; 
og ljósið himneskt í vændum var, 
en vofur myrkranna kraftlausar. 

Og heiðnin loks var úr landi rekin, 
í landið aftr var kristni tekin. 
þá svörtu dísirnar lutu lágt, 
en ljósu dísirnar risu hátt. 

Nú sfðan liðin er öld af öld 
og ótal kvöld eftir þetta kvöld ; 
en enn vér lítum þá sömu sýn, 



á söguhimni þá bjarminn skín. 

Og níu aldir oss nú að baki 
á níu dísir oss minna taki. 

Úr tímans djúpi þær svífa’ í senn 
og sjónum vorum þær birtast enn. 

En þessar dísir, oss nú svo nær, 
þær níu, hvað er aö segja’ um þær? 

Og hvort er allt saman oröiö bjart, 
er áör forSum var dimmt og svart ? 
Hvort bjartar sýnast ei drottins dísir, 
er dýrSleg kristnin um fróniö lýsir. 

Nei, dökkar voru þær dísir títt 
og dimmir skuggar um landiS frítt. 

Hjá aldadísum var fátt um friS 
í fornum heiSnum og kristnum siS. 
pær börSust sífellt, og berjast enn, 
þær björtu’ og svörtu um landsins menn 
þótt sólin blessuö úr suöri rynni 
og sigr frægan á myrkrum ynni, 
um bjartan daginn þó dimmir oft 
og dregr ský upp á heiöríkt loft. 

Og margir finnast hér ungir enn 
og efnilegir og góöir menn, 
er svörtu dísirnar setjast aö 
og særa banvænum eitr-naS. 
þ)ótt ljósu dísirnar liö sitt bjóSi, 
þaö liggr margr í sínu blóöi. 

Svo margir foreldrar misstu son 
og margra glataöist bezta von. 

þaS heyrist bariö enn högg á dyr 
og hurö er knúin sem aldrei fyr. 
þú ungi maör, nú upp rís fljótt, 
þótt enn þér sýnist um miSja nótt. 

Ei eins og þiörandi þú skalt falla, 
því þaö er guS, er þú heyrir kalla, 
en eins og Samúel sigr fá, 
er sjálfr kallaSi drottinn á. 

Nú enn þá lítum vér aldamót , 
nú illra hverfa skal dísa blót. 



i8; 


þær níu dísir meö norna brag 
til Niflheims flýja hinn bjarta dag. 
En aðrar bjartar úr suðri sveima 
á sólar vængjum um alla heima, 
með sverðum skínandi sannleikans 
og sigr-hertýgi lausnarans. 


BiblíufroeíTin nýja. 

Eftir séra Björn B. Jónsson. 


I. SÖGULEGT YFIRLIT. 

Prestaskólakennari séra Jón Helgason hefir á síðustu 
missirum í blaði sínu ,,Verði ljós!“ og á annan hátt gjört sér 
mikið far um að útbreiða meðal landa sinna þekking á því, 
sem kallað hefir verið ,,Hinar nýju vísindalegu biblíu-rann- 
sóknir“. Hefir hann viljað telja mönnum trú um, að úti í 
menntaða heiminum hvervetna sé ,,allir hinir trúuðustu og 
ágætustu vísindamenn“ fallnir frá þeirri gömlu kenning, að öll 
ritningin sé innblásin af guði og sé óskeikult guðs orð. Hann 
hefir leitazt við að sýna fram á, að rnikið sé um ,, þversagnir“ 
og ,,mótsagnir“ í biblíunni og að þessi trúarbók kristinna 
manna sé mjög ófullkomin og að ý’msu leyti óáreiðanleg. 
þannig sé gamla testamentið sumpart gamalt þjóðsögusafn 
Gyðinga, en sumpart sögu- og lagasafn frá miklu seinni tíma 
en þau hafa verið talin til. Bœkrnar, sem kenndar eru við 
Móses, eiga alls ekki að vera samdar af honum og hafa ekki 
orðið til fyrr en einum þúsund árum eftir daga Mósesar. Full- 
komnum innblæstri biblíunnar er neitað, en þó sagt, að í 
henni innan um mannaorðin sé all-mikið af guðs orði, og vísi 
trúarmeðvitund einstaklingsins honum á það. 

Hér fyrir vestan hefir framkoma séra Jóns Helgasonar í 
þessu máli orðið til að hneyksla fjölda fólks, og hefir mörgum 
verið það stórt sorgarefni, að einmitt sá maðrinn, sem vinir 
kristindómsins væntu svo mikils góðs af, skyldi snúast þannig 
á móti einum aðal-lærdómi ,,orþodoxu“ kirkjunnar. Og lak- 
ast af öllu er, að þessi háttvirti kennimaðr hefir einatt verið 
mjög óvarkár með staðhœfingar sínar og sagt þau tíðindi af 



,,biblíurannsóknunum“ í öðrum löndum, sem ekki eru sönn, 
og er þaö ósamboðið jafn-menntuðum og góðum manni sem 
hann er. 

Línur þær, sem hér fara á eftir, eru ritaðar í þeirri von, 
að þær geti orðið til leiðbeiningar einhverjum, sem bágt á 
með að átta sig á þessu nýja máli, en ekki til að deila við 
nokkurn mann. 

-V. 

þessi nýja alda, sem nú ríðr að ströndum íslands og köll- 
uð er ,,biblíurannsókn“ (á ensku Higher Criticism , á þýzku 
die hohere Kritik= hærri kritík), er ekkert ný eða óþekkt alda 
úti á stórhöfum nútíðar-menntunarinnar, því þetta mál hefir 
verið eitt aðal-umtalsefni guðfrœðinganna seinustu tuttugu ár- 
in. Uti á heimshöfunum er aldan nú einmitt farin að hjaðna 
all-víða, þegar hún loks rís við strendr Islands. Alda þessi 
hin mikla hefir sínar eðlilegu orsakir. Hún er afleiðing af 
því mikla róti, sem komið hefir á öll andlegu stórvötnin á síð- 
ustu tíð. þessi alda rannsóknar og gagnrýnis hefir náð til 
lang-flestra greina vísindanna, veraldlegra og andlegra. Hún 
hefir náð til bókmennta, sagnfrœði, heimspeki, þjóðmegunar- 
vísinda og stjórnfrœði. Eftir að hún hafði komið róti á öll 
önnur frœði hóf hún sig með miklu afli á sjó guðfrœðinnar. 
Allsstaðar reyndist hreyfing þessi mjög öfgafull, þótt hún hafi 
haft margt gott í för með sér, en hvergi hafa fjarstœður henn- 
ar verið eins gífrlegar eins og í guðfrœðinni. 

í sjálfu sér er auðvitað öll biblíurannsókn mjög nauðsyn- 
leg, og í sjálfu sér er hún ekkert annað en rannsókná uppruna 
og eðli ritanna í biblíunni. Hún gengr út á að grennslast eftir, 
hverjir hafi samið ritin, hve nær, undir hverjum kringumstœð- 
um og í hvaða tilgangi. Slík rannsókn, ef rétt er meðfarið, 
getr ekki annað en orðið til góðs, með því hún hjálpar mönn- 
um til að skilja betr og meta meir hin helgu rit. Engin 
hætta er bókum heilagrar ritningar í rauninni búin, því allar 
réttvísar rannsóknir hafa staðfest gildi þeirra. Biblían hvílir 
á því bjargi, sem enginn fær bifað. 

En biblíurannsóknin, ,,hærri kritíkin‘‘, hefir á síðustu tíð 
gengið út í verstu öfgar, gengið út á það eitt ab rífa niðr og 



1S9 


vefengja rit biblíunnar, ,,svo nafniö sjálft (hærri kritík) er orS- 
ið til hneykslis alvarlega hugsandi mönnum-*, segir dr. Green , 
hinn víðfrægi kennari við Princeton-háskólann. ,,þessa nútíð- 
ar-biblíurannsókn má skoða sem einhverja verstu tegund van- 
trúarinnar og allir eiginlegleikar hennar eru fjandsamlegir 
sannleiksopinberaninni“, segir sami maðr í formála fyrir einni 
bók sinni. Og einn merkr íslenzkr frœðimaðr hefir komizt 
svo að orði: ,,Sú stefna, sem einkennir sig með nafninu 
„hærri kritík ‘ ‘, þýðir í meðvitund manna nú sem stendr sama 
sem vísindaleg vantrú. ‘ 1 

Sögu biblíurannsóknanna nýju mætti skifta í tvo þætti. 
Yrði þá saga nýja testamentis rannsóknanna í fyrra þættinum, 
en gamla testamentis rannsóknanna í síðara partinum. 

þrjár aðferðir hafa einkum verið viðhafðar til að sópa 
burt öllu yfirnáttúrlegu og guðlegu, sem kirkjan hefir á öllum 
öldum tileinkað nýja testamentinu. (i) Fyrsta aðferðin er að- 
ferð þýzku skynsemistrúar-postulanna Eichhorns, Paulusar og 
annarra, sem reyndu til að gjöra náttúrlega grein fyrir öllu, 
er áðr var talið yfirnáttúrlegt. (2) Önnur aðferöin er aðferð 
Voltaires og hans nóta, sem algjörlega neituöu trúverðugleik 
nýja testamentis ritanna, ætluðu höfundum þeirra hafa gengið 
illt eitt til með að semja þau og báru þeim á brýn hrœsni og 
tál. (3) þriðja aðferðin er hin ,,hærri kritík. “ Hún hefir 
látið sér mest annt um það að sanna, að rit nýja testamentis- 
ins sé ,,óekta“, sé ekki samin af þeim mönnuin, sem þau eru 
kennd við. Baur (d. 1860) og lærisveinar hans við nýja 
Tybingen-skólann (Zeller, Schwegler, Hilgenfeld, Volkmar 
o. fl.) vefengdu öll rit nýja testamentisins nema opinberunar- 
bókina, og bréf Páls postula til Galata, Korinþumanna og 
Rómverja. Allt hitt sögðu þeir vera falsrit frá annarri öld. 
Seinni frœðimenn Tybingen-skólans hafa samt kannazt við, 
að öll Páls bréfin sé ,,ekta“, að undanteknum þremr eða fjór- 
um. Strauss, lærisveinn Baurs, sneri ,,rannsóknunum“ að- 
allega að guðspjöllunum. Mest hefir í því sambandi verið 
deilt um guðspjall Jóhannesar. Fyrir fimmtíu árum sagði 
De Wette: ,,Ekkert hefirrannsókn nýja testamentisinsstaðfest 
betr en það, að sé Jóhannes höfundr guðspjallsins og pistl- 



anna, þá hefir hann ekki samiö Opinberunarbókina; en hafi 
hann samið Opinberunarbókina, þá er hann ekki höfundr guð- 
spjallsins og pistlanna. “ Schleiermacher og ,,skóli“ hans 
1 eignaði Jóhannesi postula guðspjallið og pistlana, en neitaði, 
að hann væri höfundr Opinberunarbókarinnar, og sú kenning 
var ráðandi hjá hinni ,,hærri“ rannsókn um miðbik aldarinn- 
ar. Svo varð hin gagnstœða skoðan ofan á, skoðan Tybing- 
en-skólans, að Jóhannes væri höfundr Opinberunarbókarinn- 
ar, en ekki guðspjallsins og pistlanna. þetta er sýnishorn af 
]?ví, hvernig er til skiftis flóð og fjara hjá vísindum vantrú- 
arinnar. “. (Meira). 


Að kvöldi sunnudagsins milli jðla og nýárs hélt sunnudagsskóli 
Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg árslokahátíð sina með samskonar 
fyrirkomulagi og að undanförnu hefir tíðkazt. Samkoman var mjög 
fjölmenn. Kirkjan var í skrautbúningi sínum frá því á jólanóttina og 
ljósin með lang-flesta rnóti. Jólaskrautið allt, sem látið var haldast í 
kirkjunni þangað til á þrettánda, var kostað af sunnudagsskólanum. 

Á eftir vanalegum introitus (sálmasöng úr kveri séra Valdemars 
Ih-iem, hiblíulestri [23. Davíðs sálmi], hœn, gloría, hallelúja, þessu 
tvennu síðasta með nýju tónlagij voru þessi númer á hátíðarprógramm- 
inu: 

1. Barnasálmr (,,Sterki drottinn, styrk oss auma“—þýðing Sigurðar 
J. Jóhannessonar) sunginn af skólanum öllum, — 2. Becitation : ,,.Jesús 
blessar börnin" úr Biblíuljóðum V. Br.: TJng stúlka —3. Kvöldsöngr 
(,,Af klukknahljómi kirkna er“— eftir Ingemann, þýðing Jóns Bunólfs- 
sonar): Drengir nokkrir og stúlkur.—4. Barnabœn (,,Ó, faðir, gjör mig 
lítið ljós“ eftir Mattias Jokkumsson) sungin af tveim smástúlkum.—5. 
Upplestr: ,,Brosið“ (sag.t i. titúlka.—6. Ávarp frá presti safnaðarins, 
forstöðumanni sunnudagsskólans.—7. Söngr: ,,Fuglinn á grein"—þýð- 
ing úr þj'zku eftir Jón Kunölfsson: Allir. 8. Reeitntion : ,,Þú, sem önd 
mín er svo kær“—hinn frægi enski sálmr Jesus, lover of my soul í þýðing 
Jóns Bunólfssonar: Stúlka.—9. Söngr: ,,Eghef’ vorfugls vængihoiið 11 — 
þýðing úr norsku eftir V. Br.: Drengir.—10. Dúet: ,,Sólarlag“—eftir 
Benedikt Gröndal: Stúlkur.—11. Ávarp írá séra Búnólfi Marteinssyni. 
—12. Söngr: ,,Hvert er farin hin fagra og blíða?“—eftir Gísla Brynjólfs- 
son: Stúlkur og drengir.—13. Söngr: Ghihl Jesus cnme from heaven to eartli: 
Allir. 

Forstöðumaðr skólans minnti á öldunginn Símeon, er hann hélt á 
hinu heilaga ungbarni í faðminum í Jerúsalems musteri, blessandi. Og 
um leið á gamla árið og nýja árið. Blessan frá gamia árinu komandi 
yfir hið nýja- Þar væri markmið verks þess, sem verið væri að vinna í 
sunnudagsskólanum. Börnin, framtíðarkynslóðin, ímyndir nýársins, 



I9i 


með blessan drottins yfir sér frA eldri kynslóðinni, fullorðna og aldr- 
bnigna fólkinu, kennurum skólans, —Séra Kúnólfr talaði um fegrð 
söngsins, sérstaklega þess söngs, er hann nú hefði heyrt, og hin mörgu 
kristilegu menntunar-tœkifceri, sem nú byðist œskulýðnum, og hvatti 
stúlkurnar og drengina til að nota þau vel í Jesú nafni. 


Miðnætr-samkoman í Fyrstu iútersku kirkju í Winnipeg á nýárs- 
nótt síðustu var hátíðleg, þótt ekki væri hún margbrotin. Hefir aldrei 
áðr eins margt fólk verið í kirkjunni við það tœkifœri. Fundu víst allir 
til þess, að sú stund var háalvarleg og heilög, sem yfir þá leið þar í guðs 
húsi, þá er hin tvö ár og hinar tvær aldir mœttust. A undan þeim tím- 
ans punkti var sunginn sálmrinn: ,,Seg þakkir guði góðum“, 145, 
Davíðs sálmr lesinn, svo og 2. Pét. 3, 8—13, og bœn fram flutt. En síðar 
—á fyrstu mínútum nýja ársins og nýju aldarinnar—las prestr safnað- 
arins upp ljóð þau hin fögru eftir séra Valdemar Briem, er prentuð 
standa í blaði þessu. Voru þau upphaflega af höfundinum ætluð 
„Aldamótum' 1 X, en komu ekki fyrr en prentan þeirra var lokið. 
Einnig var við þetta tœkifœri lesinn upp sálmrinn mikli enski Rock of 
A^ísíþýðing séra Mattíasar Jokkumssonar, þeirri, sem ,,Verði ljós!“ 
kom með í fyrra.—Eftir að menn lröfðu óskað hver öðrum blessunar 
drottins á þessu fyrsta ári aldarinnar voru sungin tvö síðustu vers ný- 
árssálmsins : „Nú árið er liðið í aldanna skaut". 


Ritgjörð séra Björns B. Jónssonar um ..biblíufrœðina nýju“, sem 
byrjar í þessu ,,Sam.“-blaði, verðr vist af mörgum vandlega lesin og af 
sumum að minnsta kosti mjög vel þegin Svo langt sem hún nær skýrir 
húu málið ágætlega. En þetta er að eins byrjan. Hann heldr máli 
sínu áfram í nokkrum ritgjörðum, er ,,Sam.“ síðar kemr með. Séra 
Björn var til þess neyddr að t.aka til máls úr því „Verði ljós!" réðst eius 
óvægilega á skoðan hans á heilagri ritning og það hefir gjört í ritdómi 
sínum um innblástrs-fyrirlestr hans í ,.Aldamótum“. Hefði séra Björn 
engu svarað, né neinn annar, fem sö un eða lika skoðan hefir, mátti 
ætla, að sú hlið málsins hefði engin rök l'yrir sig að bera og stœði uppi 
algjörlega var-narlaus. Væntanlega þykir og vini vorum séra Jóni 
Helgasyni betr að tekið er til að rœða málið einnig hér hjá oss Vestr- 
Islendingum, þó að ekki sé honum allir samþykkir. Því auðsætt er, að 
hann hefir gjört. sér mjög mikið far um að koma því á dagskrá hver- 
vetna í kirkju þjóðar vorrar. 

Vér erum nú ekki þeirrar skoðunar, að rétt hafi verið að gjöra þessa 
tegund biblíufrœðinnar að slíku aðai-máli í kirkjulegu alþýðublaði eins 
og gjört hefir verið í ,,Verði ijós!“ En úr því að svo er komið sem kom- 
ið er, og úr því að tvær eru hliðar á því máli, þá dugir ekki, að að eins 
annar málspaitrinn hafi orðið. Og af því að skorað hefir verið á rit- 
stjóra ,,Sam.“ að láta líka til sín heyra um ágreiningsefni þetta, þá 
býst hann við að segja eitthvað í þá átt síðar, ef guð lofar. 



192 


Samtalsfundir þelr, sem auglýstir voru 1 síðasta blaði „Sam.“, voru 
eÍDS og til stðð haldnir um áramótin: í kirkju Selkirk-safnaðar (28. 
Des.), í Fyrstu lút. kirkju í Wpeg (1. Jan ) og i kirkju Argyle-safnað- 
anna (3. Jan.J. Umtalsefnið hið sama á öllum stöðunum: fermingin. 
Fundirnir allir fremr vel sóttir og hluttaka leikmanna i umroeðunum á 
tveim hinum síðast nefndu meiri en oftast áðr við slík tœkifœri, einkum 
á Argyle-fundinum (þar töiuðu víst einir tólf manns). En prestarnir 
voru fáir, sumir forfallaðir sökum sjúkleiks, að eins tveir aðkomnir í 
Selkirk jséra, Jón J. Clemens og séra Jón Bjarnason) tveir í Wpeg (séra 
Steingrímr Þorláksson og séra J. Cl.) og einn í Argyle (séra Stgr. Þ.). 
Inngangsrœðuna í Sfdkirk helt séra. Jón Bj., en sera Stgi. í Wpeg og 
Argyle, og birtist rœða liins siðar nefnda væntanlega í næsta blaði. 
Vafalaust skýrðist fermingarmálið fyrir fólki ekki svo lítið við um- 
rœður þessar. 

Séra Friðrik J. Bergmann dvelr síðan milli jóla og nýárs í Plielp’s 
Sanatorium í Battle Creek, Michigan, til þess að reyna að fá þar heilsu- 
bót. Því lieilsa hans tók aftr stórkostlega að hila í haust, sem leið. Ti 
allrar hamingju líðr honum nú miklu betr en áðr en liann fór að heim- 
an, svo tilraun þessi virðist ætla að heppnast. Og þessóskum vér, vinir 
lians og samverkamenn, og biðjum hjartanlega til drottins. 


Hjá ritstjöra „Sam.“ fást nú íslenzkar biblíur og nýja testament frá 
enska bibliufélaginu. Biblian kostar $1.45, nýja testamentið 60cts. 

Hr Jin A. Blöndal, 567 Elgin Ave., Winnipeg, er féhirSir „Sam.“ 


II 


r. Magnús Pálsson, 30 J Elgin Ave.. sendir ,,Sam.“ út. 


EIMREIÐIN", eitt fjölbrevttasta og skemmtilegasta timantið á ís- 
énzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J S. Bergmann o. fl. 

ÍSAFOLD", !ang-mesta blaöiö á Íslandi, kerar út tvisvar f viku allt áriö; kostar 
1'Ameríku $1.50. Halldór S. Bardal, 557 Elgin Ave„ Wmmpeg, er utsolumaðr 


VERDI LTÓS !“—- hiö kirkjulega mánaöarrit keirra séra Jóns Helgasonar 
og Har ilds Níelssonar í Reykjavik — ti! sölu í bókaverzlan Halklórs S. Bardal. 
f "w innipeg og kostar 60 cts. __ 

KENNARINN“, mánaöarrit til notkunar við kri-tindómsfrœðslu barna í sunnu- 

dausskólum og heimahúsum; kemr út f Minneota, Minn. Argangnnn, 12 nr., 
kostar a« eins 50 cts. Ritstj >ri séra Bjorn B. Jonsson. Utg, S. Th Wcstdal. 

SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,l2 nr. á ári. Verð f Vestrheimi: $1.00 
'á'rg,; greiðist fyrir fram. -Skrifstnfa blaðsins: 704 Ross Ave., Winmpeg, Mamtoba, 
Canada.—utgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FnSnk J. Bergmann, Jon A.Blondal, 
K-inólir Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRENTSMIDJ > LÖGBERGS, — WINNIPEG, 


